a | 


A a A 








MYNDABÓK 
F halda Et 
sónxwum. | 


a 


á „LA 


Þ 














á 
RF 


ÍTR 








hik Fá 


GN 





MYNDABÓK 





handa 
Be RN MM 
Fn 
KAUPMANNAHÖFN. 


Prentuð á kostnað E. Jónssonar, hjá Louis Klein. 


1858. 


Aðaltilgangur kvers þessa er að vekja lestrar- 
löngun barna með myndunum, skemmta þeim og 
fræða þau um ýmislegt. Ef hinir fullorðnu segja 
þeim nokkuð meira um myndirnar en hjer er gjört, 
þá verður fróðleikurinn því meiri, og undir eins veru- 


legt gagn kversins. 


Ú tgefandinn. 





YFIRLIT 


. Kristjánshöll. 


Tycho Brahe. 


á Úraníuborg. 

- Könnuberinn. 

. Dálítið reikningsdæmi. 
. Annað reikningsdæmi. 
.„ Lama-dýrið. 

. Tapírinn. 

. Zebra-dýrið. 

. Refurinn og öndin. 

- Náttuglan í dagsbirtunni. 
. Blindi maðurinn. 

3. Hreindýrið. 

„ Elgsdýrið. 

. Barnið og litla kisa. 


EFNISINS. 


16. Vanangur. 

17. Húsið í Gæsagötunni. 

18. Hjörturinn og hundarnir. 
19. Drengurinn og dúfurnar. 
20. Drengurinn og lævirkinn. 
21. Antílópinn. 

22. Steingeitin. 

23. Knútskirkja í Óðinsve. 

24. Háskólinn i Kaupmannahöfn 
25. Sívali turn í Kaupmannahöf“ 
26. Olgeir danski. 

21. Till Uglspil. 

28. Jólatrjað. 

29. Tilhliðrunarsemi Abrahams. 
30. Elíeser og Rebekka. 




















1. Rristjánshöll. 





Kristjánshöll er byggð á eyju; umhverfis 
eyna eru síki, og nokkur hluti áf sundi því, 
er skilur Sjáland frá Amagerey. Á ey þessari 
voru þegar í fornöld mörg merkileg hús. Hinn 
nafnfrægi erkibiskup Absalon byggði þar á miðri 
12. öld vígi eitt til varnar bænum móti vind- 
verskum víkingum; vígið var kallað Axelshús, 
og er svo mælt, að sá hluti hallarinnar, sem 
næstur er ráðgjafasölunum, sje menjar af múrum 


þeim, er voru kringum vígið. Siðan að Kristófer 


frá Bayern sat að ríkjum hefur þar ávalt verið 
konungasetur, en opt hefur höllin verið byggð 


að nýju. Á dögum Kristjáns hins sjötta var 


svo að segja öll höllin byggð upp með hinni 
mestu viðhöfn; en allt þetta skraut varð að bráð 
ógurlegum eldsvoða aðfaranótt hins 27. febrúar- 
mánaðar árið 1794; brann höllin gjörsamlega, en 
þó stóðu veggirnir eptir, því þeir voru mjög svo 
rammgjörvir. Gekk nú seint hallarsmíðið að nýju, 
og leið á löngu, áður en hún væri fullbúin innan. 








2. Tycho Brahe. 





Tycho Brahe var danskur maður ebli- 
borinn. Hann lagði mikla stund á stjörnu- 
speki, og skaraði mjög fram úr öllum samtíða 
mönnum í þeirri list, svo hann varð nafn- 
togaður fyrir. Eptir hann liggja margar mik- 
ils verðar athuganir, og notaði hann við þær 
ýms verkfæri, sem hann hugsaði sjálfur upp, 
og ljet smíða. Tycho Brahe kenndi mörgum 
stjörnufræði, og var þýzkur maður nokkur, 
Jóhann Kepler að nafni, frægastur þeirra. 
En þó að Tycho Brahe væri slíkur afbragös- 
maður sem hann var, komst hann þó í óvin- 
áttu við höfðingja þann, sem mestu rjeð á 
æskuárum Kristjáns konungs hins fjórða. Stökk 
hann þá burtu úr Danmörku til Rúbólfs keis- 
ara hins annars. þar dó hann í útlegð. 





fa 


Í 
5. Úraníuborg. 


Tycho Brahe bjó á lítilli ey í Eyrar- 
sundi, er heitir Hveen. þar reisti hann 
stjörnuborg þá, sem hjer er dregin upp, með 
hjálp Friðriks konungs hins annars, konungs 
í Danmörku. Hjer bjó hann, og í þessu húsi 
athugaði hann himintunglin með þeim verk- 
færum, er hann ljet sjálfur búa til, og eigi 
vita menn til þess, að hann hafi þekkt sjón- 
pípur, jafnvel þó þær væru þá komnar upp 
á Hollandi. Nú eru að eins rústir eptir af 
þessu veglega húsi; skraut þess er liðið undir 
lok, en heimurinn gleymir því aldrei vegna 
snillingsins Tycho Brahe. 





4. Rönnuberinn. 


þú getur hæglega sjeð það á myndinni, 
hvers vegna þessi merkilega jurt ber þetta 
nafn. Upp úr endanum á hverju blaði vex 
langur þráður, sem vefst í hringa og bugður, 
efst slær hann sjer út, og verður holur innan, 
og eins og kanna í lögun; ekki vantar heldur 
lokið. Á daginn stendur kannan opin, en á 
næturnar er hún aptur; hún er full með 
sætan svaladrykk, og segja menn, að nóg 
sje fyrir einn mann, að tæma 6 eða 7 í 
einu við þorsta. Jurt þessi vex á Ceylon 
og leirum hinna indversku eyja. þar er 
mikill hiti, eins og allir vita, og koma könn- 
urnar sjer þá opt vel fyrir göngumóða ferða- 
menn. 






































nn 


5. Dálitið reikningsdæmi. 


þegar jeg skipti næpu, eða hverjum hlut 
sem er, Í tvo jafna hluti, þá er hvor partur 
kallaður helmingur hlutarins, og er það þannig 
ritað með tölum 1/2. Ef helmingnum er þá 
aptur skipt í tvo jafna hluti, þá er hvor þeirra 
fjórðungur hlutarins alls (!/4). Þannig táknar 
A í myndinni helming hennar, # fjórðung. 
Hvað táknar þá €, D, E, F, G, H, I, R? 
Hvað eru margir fjórðungar í helmingi? átt- 
ungar í fjórðung? — sextándupartar í áttung ? 
í fjórðung? í helming? Hvað eru margir 
sextándupartar í C og Ð saman? — Hvernig 
á að lesa úr þessum tölum: 

Sa, la, Ta, Ölst 


























6. Annað reikningsdæmi. 


Kringlótta myndin, sem hjer er, er kölluð 
hringur; yzta jaðar hringsins kalla menn 
umgjörð hans; depillinn C í miðjum hringn- 
um heitir miðdepill hans; öll stryk, sem 
dregin eru frá miðdepli hrings beint út að 
umgjörð hans, eru jafn-löng, og heita þau 
geislar hringsins; t. a. m. strykin ÆC, 
AC, DC og CB. Ef beint stryk er dregið 
frá umgjörð hringsins í gegn um miðdepil 
og að umgjörðinni hinumegin, þá kalla menn 
það þverlínu hringsins, t. a. m. 4B og DE. 
Þverlínan er því jafnan helmingi lengri en 
geislinn. — Ef að nú helmingur geislans 
væri 4 fet, hvað væri þá þverlinan löng? — 
Ef þverlínan væri 64 fet, hvað væri þá geisl- 
inn langur? hvað væri þá 1/4, !/g, 3/4, 5/9, 


9/16 geislans langur? 





7. Lauma-dýrið. 





Ef að þú hefðir lesið söguna af Robinson, 
þá Þyrfti jeg ekki að lýsa fyrir þjer lama- 
dýrinu; jeg ætla líka að eins að geta þess, 
að það á heima í suðurhluta Vesturálfu, eink- 
um í Peru og Chili, og hafast þau þar við 
í stórflokkum á hinum háu fjöllum, er heita 
Rordiller. Lama-dýrið er 5 eða 6 fet að 
lengd; það er kátt og fjörugt, og hoppar 
hvatlega til og frá um klettana. það er 
auðtamid, og er þá haft til áburðar. það 
- getur gengið upp bröttustu fjöll með 6 eða 
"7 fjórðunga klyfjar; mjög hægt er að rába 
við það, ef ekki er lagt of þungt á það, en 
ef að það er gjört, fleygir það sjer niður, og 
' er þá ekki unnt að þoka því eitt fótmál 


framar, hvernig sem að er farið. 
3 





8. Tapírinn. 


Hvernig lzt þjer á skepnuna, sem þú 
sjer á myndinni þeirri arna? Hún heitir 
tapir. Dýr þetta er á stærð við lítinn asna, 
en að öðru leyti er það mjög líkt svíni, 
bæbi í vexti, limaburði og göngulagi, nema 
hvað það er miklu fljótara á fæti. Tapírinn 
hefur fjórar klær á framfótunum og þrjár á 
apturfótunum. Hann er mórauður að ht, 
mjög gishærður og stríhærður; hálsdigur er 
hann og hefur fax; trýnið er líkt svínstrýni, 
nema nokkru lengra.  Tapírinn á heima í 
skógunum við árnar í suðurhluta Vesturálfu. 
Hann er mjög hneigður fyrir að fara í bað, 
og syndir ágætlega vel. Hann lifir á jurtum. 
Tapírakjöt er líkt nautakjöti. 

2 


9. Zebra-dýrið. 





það er aubsjeð fyrir hvern mann, að 
þetta dýr er töluvert líkt asnanum, er þú 
getur sjeð á elleftu myndinni í myndabókinni 
I. Það er á stærð við asna, en allt sköpu- 
lag þess er miklu fallegra. það er með 
einlægum hvítum og svörtum þverröndum. 
það vantar á, að zebra-dýrið sje eins þarflegt 
og asninn: það er ólmt og óviðráðanlegt, og 
verður ekki tamið. Það á heima í suðurhluta 
Suðurálfunnar. það er mjög fljótt á fæti. 
það slæst opt í för með strútinum, sem þú 
getur sjeð á 46. myndinni í myndabókinni 
I., og sjá menn opt stóra flokka af hvorum- 
tveggja saman, og Þykir mönnum mikið gaman 
að sjá allan hópinn reyna sig að hlaupa. 





10. Refurinn og öndin. 


Refurinn: „Heyrðu mjer, öndin mín 
góð! mig hefur lengi langað til að tala 
nokkuð við þig. Komdu nær landinu fyrir 
mig.“ 

Öndin: „á, já, tóa min góð. Hvað 
viltu mjer? Jeg held þú verðir að afsaka 
mig Í þetta sinn; því jeg þarf að flýta mjer. 
Jeg þekki þig og; þú ert ekki allur þar sem 
þú ert sjeður, refur minn,““ 

Hvað heldurðu að tóa hafi ætlað að tala 
við öndina, ef hún hefði viljað koma til 
hennar? það er nú svo sem auðvitað, og 
það grunaði öndina; þess vegna synti hún 
og burt frá landinu eins og myndin sýnir. 





in 


N 
nt 
til A á 


El 4 
up 
A 


11. Náttuglan í dagsbirtunni. 





Fuglarnir: „Heil og sæl, náttugla, ertú 
hjerna? ertu orðin vitlaus, veiztu ekki það 
er albjartur dagur? því ertu svo hljóð og 
döpur í bragði, eins og eitthvað gangi að 
þjer ?“ 

Náttuglan: „Ef að sólskinið væri ekki 
svona bjart, skyldi jeg reyna að gegna ykkur 
öllum.““ 

Hinir fuglarnir skemmtu sjer, en uglan 
sat þegjandi, og var auðsjeð, að hún var ekki 
með sjálfri sjer. „því siturðu þarna með 
þessum ólundarsvip ?““ sagbi einn fuglinn, um 
leið og hann flaug fram hjá. „það skal jeg 
segja þjer í kvöld, góðurinn minn, þegar 
dimmt er orðið,““ svaraði uglan, og var mjög 
rám, 


| 





a} 

#0) 
á M 
029) 


# 
na 


en 





19. Blindi maðurinn. 


Hjer er mynd af blindum manni fátæk- 
um, sem situr á almannafæri og beiðist ölmusu. 
Sjálfur sjer hann ekki þá, sem hjá ganga, en 
hundurinn hans bætir mikið úr því. Hann 
situr jafnan við hlið hins blinda manns, og 
heldur á íláti, sem hann rjettir að hverjum 
manni, sem hjá fer, til þess að leggja þar í 


gjöf sina. 





15. Hreindýrið. 


Hreindýrið heyrir undir hjartaættina. Ekki 
er það fallegt í vexti; það er hálsstutt og 
hefur eins konar fax, en neðan undir hálsinum 
er fituklett, sem hangir niður. Á herbakamb- 
inum er og fituhnúður. Fæturnir eru fremur 
stuttir og hófarnir stórir og breiðir. Horn 
hefur það mikil og marggreinótt. Hreindýrið 
á heima í norðurhluta Norður- Austur- og 
Vesturálfunnar, og eru þau bæði tamin og 
ótamin þúsundum saman. Í þessum köldu 
löndum eru hreindýrin notuð nærri því á 
alla vega, þau eru sumstaðar sá eini búfjen- 
aður. Kjöt þeirra er smekkgott, og mjólkin 
kostgóð. - Hreindýrið er mjög fljótt á fæti. 
Uppáhaldsfæða þess eru fjallagrös og hrein- 


dýramosi. 





14. Elgsdýrið. 


þetta er stærsta dýrið af öllum þeim, 
sem eiga skylt við hjartaættina. það er hálfr- 
| ar fjórðu til fjögra álna hátt og Þriggja álna 
langt Sagt er, að fullorðið elgsdýr vegi 9 
eða 10 vættir. það á heima í flestöllum 
hinum sömu löndum og hreindýrið, nema 
þeim nyrðstu. það er fjarskalega fljótt á fæti, 
og segja menn, að það geti hlaupið 10 þing- 
mannaleiðir á einum degi. það verður ekki 
tamið eins og hreindýrið. Skinn þess og 
| kjöt er uppáhaldsvara. Elgsdýrið er huglaust 
"og fælist menn, þó ber það við, að það ræðst 
á þann, sem eltir það, þegar það getur ekki 
forðað sjer á annan hátt. 





15. Barnið og litla kisa. 

„yþarna ertu þá búin að klóra mig aptur, 
óhræsið þitt, það er til nokkurs að láta sjer 
þykja vænt um þig, eða veiztu ekki, að jeg 
er að leika mjer að þjer? þú ert lítil eins 
og jeg, og þá á það bezt við, að okkur 
komi vel saman.““ „þú segir satt,““ svaraði 
kisa, „en þú mátt ekki fara of illa með mig. 
Þú verður að gá að, hvað jeg er ung og 
lítil, jeg er ekki fær fyrir miklu, þess vegna 
verð jeg að hefna min og klóra þig dálítið, 
en jeg skal samt vera Íljót til sátta, og 


hvergi vera eins opt eins og hjá þjer.““ 
3 





16, Vanangur. 


Vanangur er lítil höll, fógur, er liggur 
liðuga hálfa aðra milu frá Kaupmannahöfn. 
Umhverfis um höllina er þjettvaxinn skógur, 
og stöðuvatn skammt frá; öðrumegin við 
höllina er stór og fagur garður og lystiskógur, 
og eru grafin síki gegnum hann, og eru þar 
margir fagrir skemmtistaðir, og er hverjum 
manni, sem um fer, heimilt að fara þar inn. 
Vanangur er einn af uppáhaldsstöðum Kaup- 
mannahafnarbúa , og er allt sumarið mjög 
mannkvæmt í skóginum kring um höllina og 
svo í garðinum. Enn fjölsóttari var þessi 
staður, Þegar að Kristján 8. sat að ríkjum, 
því hann var vanur að hafa þar sumarbústað, 
hafði hann og verið vanur að dvelja þar tndðell 
hluta sumarsins löngu áður en hann varð hon- 
ungur; hjelt hann og opt fæðingarhátíð sína 
í þessari inndælu höll, og hefur í hans minn- 
ingu opt síðan verið haldin þar hátíð. 


3* 


NN 
Sk 
AÐ 








17. Húsið í Gæsagötunni. 


þetta er mynd af húsi einu í Raupmanna- 
höfn, mjög gömlu, er staðið hefur til skamms 
tíma, en nú er búið að rífa, og byggja aptur 
miklu stærra og fallegra. það er sögn manna, 
að þetta hús hafi eitt orðið eptir óbrunnið 
árið 1728, Þegar hinn ógurlegi eldsvoði eyddi 
öllum Hésal í grennd við það. það bar 
þannig að: Þegar eldurinn fór að færast í 
nánd við húsið, fór hússeigandinn ,. er var 
kaupmaður hóll ;e mjög ráðvandur, út á götuna 
með kvarðann sinn og vogina, og bað guð 
að láta allar eigur sínar brenna til al ef 
hann hefði nokkurn tíma sýnt óráðvendni í 1 
viðskiptum við aðra; en ef að hann þar á 
móti væri ráð vandur maður bað hann guð 
að hlífa eigum sínum. Eptir það al 
eldurinn hjá húsinu, og það stóð óskemmt. 





18. Hjörturinn og hundarnir. 





Hjörturinn: „þið eruð ósvífnir að elta 
mig svona, þangað til jeg er kominn í opinn 
dauðann; hvenær hef jeg móðgað ykkur? jeg 
á eins mikkinn rjett á að lifa eins og þið, 
því guð hefur skapað mig eins og ykkur.“ 

Hundarnir: „Við verðum að gjöra það, 
hann hússbóndi okkar hefur skipað okkur það ; 
við megum ekki spyrja að, hvað þú hafir 
unnið tl, við verðum að hlýða, og fara, 
þegar okkur er skipað. En ef þú vilt koma 
heim með okkur, þá færðu grið og fullt frelsi, 
og þarft ekki að bera áhyggju fyrir uppheldi 
þínu ; auk þess færðu gott rúm og nóg að sofa.“ 

Hjörturinn: „Jeg þakka fyrir gott boð 
— en jeg sel ekki frelsi mitt, til þess að 
verða settur í varðhald og þrældóm í staðinn, 
jeg hef lifað við sæmdir allt til þessa, og 
ekki verið öðrum háður. Drepið mig, en 
látið mig ekki kveljast lengi.“ 





a a A Ár TI Sn 


IR 


19. Drengurinn og dúfurnar. 


Drengurinn: „ „Ógn eigið þið gott, dúfur, 
ab geta flogið, Þegar þið nennið ekki lengur 
að ganga, það gengur yfir mig, að þið skulið 
sitja kyrrar; ef jeg gæti flogið skyldi jeg 
aldrei setjast niður, jeg skyldi allt af vera að 
fljúga til og frá í loptinu, eins og þegar jeg 
er ab ríða leggnum mínum til og frá um 
hlaðið „é“ 

Dúfurnar : „„Maður hugsar ekki um annað 
en leika sjer, meðan maður er ungur, en 
það fer af með aldrinum. Við eigum tvo 
unga hjerna í nánd, sem okkur Þykir mjög 
vænt um, og viljum ekki fara frá; Þegar við 
erum hjerna, getum við bakað okkur í sól- 
skininu, og gáð að þeim um leið; það fer vel 
um okkur, og við eigum skammt heim.““ 








Ne A 
fn A 
NI! | h S 








Ea an 















20. Drengurinn og lævirkinn. 


„„Ljúktu upp búrinu mínu, góðurinn minn, 
mjer leibist svo að vera inni, mjer líða aldrei 
úr minni vellirnir grænu og vorblærinn. For- 
eldrarnir minir geta nú ekki lengur sungið 
fyrir harmi yfir því, að missa mig, þeir 
hafa opt skemmt þjer, viltu þá ekki leitast 
við að hugga pá. Jeg skal jafnan muna 
eptir þjer, ef þú hleypir mjer út, jeg skal 
syngja um Þig, og þú skalt jafnan heyra 
söng minn.““ Drengurinn lauk upp búrinu 
með tárin í augunum: „Fljúgðu, litli fugl, 
hvert sem þú vilt, og berðu fram bænir 
mínar fyrir guð á himnum.íé 





gi. Antilópinn. 





Er ekki dýrið að tarna fallegt? það er 
hábeinótt, grannvaxið og ber sig vel, og allt 
bendir til þess, að það sje fljótt á fæti. Það 
heitir antílópi. Hann er á stærð við hrein- 
dýr; hann er rauðgulur á bakinu, en hvítur 
á kviðnum, hornin eru sívöl, dálítið bogin á 
bak aptur, og hjer um bil 10 þumlunga 
löng.  Antílóparnir eiga heima í suðurhluta 
Suðurálfu, á Sýrlandi og í Persíu og fleirum 
heitum löndum, og er til afarmikill grúi af 
þeim. Hægt er að temja þá, þegar þeir eru 
veiddir ungir, annars eru þeir mjög styggir. 
Skinn þeirra og kjöt eru mikils virði. Ljóni 
og öðrum Óarga dýrum Þykir kjöt þeirra 
mikið sælgæti, og drepa þau marga þeirra. 





292. Steingeitin. 





það er auðsjeð á hökuskegginu og horn- 
unum á þessu dýri, að það á skylt við tamda 
„geitfjeð, þó er steingeitin stærri, og geta 
þær jafnvel orðið svo stórar, að þær vega 
hálfa Þriðju vætt. Hornin á steingeitahöfrun- 
um eru stundum meir en alin að lengd. 
- Steingeiturnar eiga heima á háum fjöllum eins 
og gemsinn, einkum í Sehweiz; ekki er 
mikill fjöldi til af þeim. Steingeitin er þung- 
lamalegri að sjá en gemsinn, en getur samt 
jafnazt við hann að hlaupa og stökkva. þær 
hafast einungis við uppi á hæstu og bröttustu 
fjöllum, og eru mjög áræbnar að stökkva ofan 
af háum klettum; það er jafnvel mælt, að 
þær stundum steypi sjer á hornunum ofan 
af mikilli hæð. þær eru hugaðar vel, og 
hika ekki við að ráðast á þann, sem eltir 
þær, Þegar þær geta ekki komizt undan á 
annan hátt. 


| 
| 


„il 











25. KRnútskirkja í Oðinsve. 


Kirkja þessi er einhver hin merkilegasta 
í Danmörku, þó hún sje ekki eins stór og 
skrautmikil eins og dómkirkjan í Hróarskeldu, 


- sem sýnd er á 19, myndinni í myndabókinni 


I. Kirkja þessi er kennd við Knút hinn 
helga, Danmerkur konung, er var drepinn í 


kirkju „Albanus hins helga í Óðbinsve árið 


1086; tók páfinn Knút seinna í tölu helgra 
manna. Sagt er, að kirkjan hafi verið vígð 


- árið 1095. Hún er að innanverðu 400 álnir 


á lengd og 56 álnir á breidd; kórinn er að 


já . P . í 
utanverðu 50 álnir á lengd; hvorumegin 1 


kirkjunni eru 40 stoðir. Hún er björt innan, 


| rúmgóð og tignarleg, og eru þar jarðaðir 


margir nafntogaðir menn, t. a. m. Knútur 
helgi og einn af bræðrum hans, Hans Dana- 
konungur, Kristján 2. og Kristín, drottning 


„ hans, auk fleiri annara. 


4. 














24. Háskólinn í Kaupmannahöfn. 





þarna sjerðu hús, það er raunar ekki gamalt, 
en Kaupmannahafnar háskóli á þar aðsetur, og 
er hann nærri 400 ára gamall. Viltu vita hvað 
þúiþarft að vinna til að komast áhann? Fyrst 


þarftu að vera viljugur að læra að lesa og að 
læra fræðin þín og kverið þitt; ef þú gjörir það 
fer faðir þinn að kenna þjer útlend mál, svo 
þú getur skilið útlendar bækur, sem eru eins 
fallegar og sögurnar, svo sendir hann þig í 
skóla, og þar lærir þú nú mart og mikið, þar 
verður þú að haga þjer svo, að þú eigir góðan 
vitnisburð skilið, því annars þorir faðir þinn 
ekki að sleppa þjer frá sjer, en ef þú ert vænn 
drengur sendir hann þig á háskólann; þar lærir 
þú fyrst vísindi þau, sem eru kölluð heimsspeki, 
en síðan verður þú að kjósa það, sem þú ert 
bezt laginn til, því mart er um að velja. Ef 
þú ert vel laginn til að prjedika, og að kenna 
börnum kverið sitt, stundar þú guðfræði. Ef þjer 
seðjast vel að landsstjórn stundar þú lögfræði. Ef 
þjer þykir skemmtilegt að taka eptir veikindum 
manna og bæta úr þeim, lestu læknisfræði; ef þú 
vilt skilja öfl náttúrunnar og gang himintungl- 
anna stundar þú náttúrufræði. En þó þú hafir 
notað háskólakennsluna sem bezt verður, hlýtur 
þú samt alla æfi þína að stunda það, sem þú 
hefur lært, ef þú vilt vinna nokkurt gagn með 
lærdómi þínum. 


a* 











25. Sívali turn í Kaupmannahöfn. 


þarna sjerðu mynd af turni einum í Kaup- 
mannahöfn, sem er sívalur, eins og nafnið ber 
með sjer; hann var byggður á 17. öld. Hann 
er ólíkur öðrum húsum að innanverðu; því þegar 
maður kemur inn um dyrnar, sjer maður stöpul 
Í miðjum turninum, sem stendur niðri á jörðu, 
og haldi maður nú áfram, fer vegurinn að verða 
brattur, og liggur hann nú í einlægum hring- 
um í kringum stöpulinn, eins og skrúfur á skrúf- 
nagla; ekki er leiðin brattari en svo, að maður 
getur hæglega hlaupið; skemmstur er vegurinn, 
ef maður fer nálægt stöplinum, en lengstur, ef 
maður þræðir fram með gluggunum, en þar er ekki 
eins bratt. Allt er þetta hlaðið úr steini. Uppi 
á turninum stendur dálítið hús með stöng upp 
úr, eins og þú sjer, en úti á brúnunum allt í 
kring eru sterkar járngrindur, svo ekki sje hætt 
við, að maður steypi sjer ofan fyrir. Í húsinu 
eru geymd verkfæri þau, er notuð eru við stjörnu- 
skoðanir, eru þau mörg og fásjeð. þú sjer blæju 
hanga á stönginni, henni er brugðið upp um há- 
degisbilið tvo daga í viku, og kippt niður einmitt 
í því bili, að klukkan á að vera 12; eru svo 
klukkur bæjarins settar eptir því. . 





26. Olgeir danski. 


þarna sjerðu herklæddan mann ríðandi, 
með sverð í hægri hendi og skjöld á vinstri 
handlegg, eins og hann ætli að leggja til 
orustu; hann heitir Olgeir, og er kallaður 
Olgeir danski, því hann var danskur að ætt. 
Hann lifði á sama tíma og Karlamagnús. Um 
hann eru miklar sögur, sem nærri má geta, 
því hann vann mörg afreksverk, og var talinn 
öllum mönnum hraustari, þeim er þá voru 
uppi. Hann var bjargvættur þjóðar sinnar, 
og nafn hans eitt var nóg til að skelfa óvini 
hans; því svo fóru miklar sögur af kall- 
mennsku hans, að enginn treystist við hann 
að eiga. 





Q7. Till:Uglspal. 


þessi hlæilega mynd er af einhverjum 
hinum mesta bragðaref, sem til hefur verið. 
Fabir hans hjet Kláus, en móðirin Anna. 
Hann var fæddur í Knetlingen, þorpi nokkru 
á Saxlandi. Um þenna Till Uglspil eru 
margar skrítnar sögur. Hann ljek helzt á 
ríkismenn og höfðingja, en beitti glettum 
sínum sjaldan neinum til tjóns, nema þeim, 
sem mikið var búinn að erta hann, eða áreita. 
Ef jeg get, skal jeg með tímanum segja Þjer 
hitt og þetta af brögðum hans, en að svo 
stöddu get jeg það ekki; því þessi bók er 
nú Þegar á enda, og jeg ætla fyrst að vita, 
hvert nokkur vill eiga hana. 






Ti sd ( 
Nei ir Er Tu 
AS) va Sr j 


AR 
; Í a Á! 


d í fn 
„DR á | 
þr 


N EÐ 


hó 


" 











a GE fi í 
il 


lr: ; 





að: Í 





Fi) Ki 





28. Jólatrjeb, 





Myndin, sem þú sjer þarna, á að sýna 
grein af grenitrje; hún er reist upp inni í 
herbergi og tilsýndar eins og dálítil eik, fag- 
urgræn, því grenitrjeð heldur sjer sígrænt og 
fölnar eigi á vetrum. þú verður að ímynda 
þjer, að Það sje jólanótt, og þú sjáir lokið 
upp herbergi, þar sem jólatrjeð er inni; þá 
sjerðu limið sett með smákertum, sem nýbúið 
er að kveikja á; á milli kertanna hanga niður 
úr smágreinum jólatrjesins margar fagrar ger- 
semar; Það eru jólagjafir, sem ætlaðar eru 
góðu börnunum tl endurgjalds fyrir það, að 
þau hafa verið hlýðin foreldrum sínum og 
námfús. Nú er farið að úthluta börnunum 
því, sem hvert þeirra á að fá, og er ekki 
lítill fögnuður þeirra, er þau hlaupa burt með 
gjafirnar, sem þau skemmta sjer við langt fram 
yfir miðnætti, og gleðja sig yfir því, að hafa 
verið góð börn; því engin nema góðu börnin 
fá slíkar jólagjafir. 


JS 


GJA 
{1 


a | 
A 





29. Tilhliðrunarsemi Abrahams. 


Abraham var ættfaðir Gyðinga; hann lifi 
af hjörð sinni. Einu sinni var hann í tvi- 
býli við Lot, og með því þeir höfðu báðir 
ærinn kvikfjenað, þá kom ágreiningur upp 
milli smalanna út úr högunum, eða beitar- 
landinu. Undir eins og Abraham varð þessa 
var, vildi hann hliðra til við Lot, jafnvel þó 
hann ætti alls kostar við hann. Hann tekur 
því Lot tali og segir: „Við erum svo ná-. 
skyldir, að okkur sæmir ekki að deila, og 
skulum heldur skilja sambýlið, Veldu um 
landið, og taktu það, sem þjer þykir bezt.“ 
Lot notaði sjer boðið, og valdi það bezta úr 
landinu handa sjer. Eigi að síður fyrrtist 
Abraham ekki við hann, heldur var honum þá 
hjálplegur, er hann þurfti þess við seinna. 








a 
| 
{ 


ii 
Ei þr | 








A 


Hi I 


in 


(AA AÐ 











50. Elieser og Rebekka. 


Elieser, hinn dyggi þjónn Abrahams, fór 
til lands þess, er ættfólk Abrahams bjó í, til 
þess að „velja konu handa Ísak, syni húss- 
bónda sins.  Elieser var ókunnugur í því 
landi, enn hann treysti guði, og þegar hann 
því kom þangað, sem ættfólk Abrahams bjó, 
nam hann staðar við brunn einn, og bað 
guð að haga því svo, að sú stúlka, er fyrst g gæfi 
honum að drekka, þegar hann bæði um það, 
væri sú, sem væri ætluð syni hússbónda sins 
fyrir konu. En er hann hafði lokið bæn 
sinni, kom Rebekka, frændstúlka Abrahams, 
að brunninum, og gaf hinum dygga þjóni 
Jjúllega svaladrykk. Eleser virtist þetta vera 
tákn guðs, bað Rebekku handa syni hússbónda 
síns, og fór heim með hana til Ísaks, og 
lifðu þau síðan farsællega saman í mörg ár. 











tað 
I 





5. 








; mr 
dt 
| 











RS 




















mn 


iss BER EÐ a MR I 


KR I AÐ 





| a 


3 






; 


6 


Á 








tn 





L! 


; # 
ts 
þí 

“ , 
SV $: 
; RA 











